FFORDD 


BYWYD    TEAGYWYDDOL, 


A    DDARLUNIR     YN    YR 


YSCRYTHYRAU    SAftSTAIDD, 


"  Chwiliwch  yr  ysçiythyrau  ;  canys  ynddynt  hwy  yr  ydych  chwi  yn  meddttl 
eael  bytryd  tragywyddol  :  a  hwynthwy  yw  y  rhai  sydd  yn  tystiolnethu  aui 
danaf fi  :  oud  ni  fynwch  cliwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y  caffoch  fywyd."— Crist. 


GAN  JOHN   DAYIS,  MERTHYR. 


MERTHYR-TYDFIL: 
ARGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVÎS,  GEORGETOWNí; 

AR    WEETH    HEFYD 

Gan  y  Saint  yn  çyffredinol,  a  llawer  o  Lyfrwerthwyr, 
trwy  y  Deau  a'i  Gogledd. 

1S50.  \Pris  ìa, 


FFOEDÎ) 


BYWYD    TBAGYWYDDOL. 


Nio  oes  dim  yn  fwy  ei  bwys  nâ  bywyd  tragywyddol.  ChwüUt 
yr  holl  hil  ddynol  am  dauo  mewn  rhyw  ddull  neu  gilydd.  Mae 
y  pagan  yn  chwilio  am  dano  mor  ffyddlawn  ac  onest,  ag  ydy  w 
y  Cristion;  a  thybia  y  naill  y  gall  ef  ei  feddu  yn  gystal  â'r 
llall.  I  gyrhaedd  bywyd  tragywyddol  y  cyminer  gwragedd  eu 
llosgi  gyda  chyrff  marw  eu  gwyr,  ac  y  tatlant  eu  plant  i'r  Ganges 
a  than  olwynion  Juggernaut ;  ac  i  gyrhaedd  yr  un  peth,  y 
poena  Cristionogion  Cymru  gyda'u  gwahanol  grefyddau  yn  yr 
eglwysi  a'r  capeli.  Mae  pawb  yn  cytuno  fod  bywyd  tragywyddol 
iV  gael ;  ond  ni  chytunant  yn  nghylch  pa  beth  ydyw,  nac  yn 
nghylch  y  ffordd  i'w  feddu.  Penderfyna  pob  un  y  gellir  ei 
feddu  yn  ei  ffordd  ei  hunan.  Mae  y  pagan  mor  benderfynol 
a  ffyddiog  ag  ydyw  y  Cristion  ;  a  rbodda  y  naill,  fel  y  llall, 
dystiolaethau  wrth  farw,  am  eu  gobaith  o  wlad  well.  Cymmera 
y  pagan  ei  ferthyru  am  ei  athrawiaeth  mor  gynted  â'r  Cristion, 
os  nid  cynt ;  mae  y  ddau  yn  barod  i  selio  eu  tystiolaeth  â'u 
gwaed.  Os  mai  gwneyd  aberthiadau  mawrion,  selio  tystiolaeth 
â  gwaed,  marw  yn  heddychlawn,  &c,  yw  yr  arwyddion  fod  dyn 
ar  y  ffordd  i  fywyd  tragywyddol,  mae  y  pagan  ar  gystal  ffordd  a  r 
Cristion ;  ond  ni  chred  ÿ  Cristion  fod  y  pagan  yn  iawn,  na'r 
pagan  fod  y  Cristion.  Tra  y  cred  un  mai  y  Beibl  yw  y  ffordd, 
cred  y  lla.ll  mai  rhyw  lyfr  arall  ydyw.  Mae  pethau  fel  hyn  yn 
arwain  llaweroedd  i  benderfynu  nad  yw  bywyd  tragywvddol  ond 
rhyw  hen  fHloreg,  ac  nad  oes  neb  yn  gwybod  dim  yn  ei  gylch' 
"Oadj   etto,  gan   nad   oes  sicrwydd  gau  y  dosparth  olaf  hwn  nad 


oes  bywyd  tragywyd  lol  yn  bod,  dylent  fo.l  yn  bwyllog  î  gon- 
demnio  ereill,  oblegid  tnedda  ereill  gymmaint  o  w\l>odaeth  â 
jhwythau.  Dichon  y  gall  .y  pagan  neu'r  Ciistion,  yn  eu  ffydd- 
londeb,  daro  eu  troed  wrth  iMrws  y  bywyd  ;  tra  na  fydd  gobaìth 
iddynt  hwy,  o  herwydd  eu  hanghrediniaeth. 

Yn   wir,  yn   gymmaint  â  hod  v  pagan  yn  mliell,  a  ninnau   yn 
byw  yn   "  ngardd   Cristionogaetli,''  priodol  yw  chwilio  pa  faint  a 
ivyr   Cristionogion    ynghylch    eu    bywyd    tragywyddol    hwy,  gan 
adael  llonydd    i'r   pagan.     Mae  bywyd    tragywyddol  y  Cristion* 
ogion  i'w  farnu  yn  ol  y  Beibl,  yr  hwn  addywedant  sydd  yn  lyfr 
anfl'aeledig.     Credant  mai   yn  yr  Hen  a'r  Newydd  Destamentau 
yn    unig  y    mae   cael    bywyd    tragywyddol,  ac  nad  gwiw  i  neb 
ymofyn    am   dano   mewn    un  lle  arall.     Yr  oedd  pobl  yn  amser 
Iesu  Giist  yn   union  o'r  un   fam,  gyda  hyn  o  wahaniaelh;    sef 
fod  y  Cristianogion  yn  credu  fod  y  bywyd  tragywÿddol  yn  y  ddau 
Destament,   tra  y  credai  y  lleill  mai  yn  yr  Hen   Destament  yn 
unig  y  geliid  ei  gael.     Ond  yr  ydym  ni  yn  ammau  opini«n  felly, 
am  ei    fod   yn   groes  i'w   Beibl  hwy  eu  hunain.     Dywedai  lesu 
Giist  wrth  y  crefyddwyr  gynt  fel  byn  : — "  Chwiliwch  yr  ysgrytb- 
yrau  :   canys  ynddynt  hwy  yr  ydycb  chwi  yn  meddwl  cael  bywyd 
trayywyddol ;    a  hwynt-hwy  yw  y  rhai  sydd  yn   tystiolaetbu  am 
danaf  fi,     Ond    ni   fynwch  cbwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y  caffoc;t 
fywyd,"  (loan  v,  39,  40).     Yr   oedd    y    bobl  hyny  yn  meddwl,  fel 
y    Cristionogion   yn    awr,    mai   yn    yr   ysyrythyrau   yr  oedd   cael 
bywyd    tragywyddol;    ond    dangosa    Crist  niai  ynddo   Ef  y  mae 
racl  bywyd,  ac  nid  mewn  un  lle  arall.     Mae  yn  wir  fod  yr  ysgry- 
tlsyrau   yn  tystiolaethu   am   Iesu  Grist,  ond  tystîolaethu  y  maert 
niai    ynddo    Ef,  ac   nid  ynddynt  h>ry,  y  njae  cael  bywyd  tragyw- 
yddol.     Nis  gall   fod  un  bywyd  mewn  peprr  ac  inc;    ond  gall  y 
cyfryw   dystiolaethu  pa   le  mae  bywyd  i'w  gae-i  .^   a  dyna  i  gvd  a 
wna  yr  ysgrythyrau.     Mae  yr  ysgryfhyrau  yn  fuddio\  ianr)j  ynte, 
nid  er  rhoddi  bywyd  tragywyddol  eu  hunain,  ond  er  dangoe,  r,a  ]a 
y  gellir  ei  gael.     Wel, "  chwiliwch  yr  ysgrythyrau,"  anwyl  Gris. 
ionogion  ;    oud  peidiwch    meddwl  mwy  mai  yn  yr  ysgrythyrau  y 
mae  cael  y  bywyd  tragywyddol :    tystiolaethu  mae  yr  ysgrythyrau 
am  y  ffordd  i'w   gael,  sef  irwy  ddyfod   at  Iesu  Grist  yn  y  dull  a 
ddesgrifia  yr  ysgrythyrau.     Y   mae   "  chwilio  yr  ysgrythyrau''  yu 
dda,  ond  y   mae   myned  at   Grist,  fel  y  caffbm  fywyd,  yn  llawer 
iawn  gwell. 


T>và  pvn  myned  at  lesu  Grist  i  ymofyn  bywyd  tragvwv.1dol, 
I»y3dai  yn  dda  "  chwllio  yr  ysgrýthy'raa^"  er  cael  nllau  pa  beth 
yw  y  b'yẃyd  hwnw.  Mae  yr  ysgrvthvrau,  yn  neillduol  y  Test- 
siment  Newydd,  yu  tystiolaethu  yn  eglur  yn  ei  gylch ;  a  chan 
hyny,  "  ohwiliwch  yr  ysgrythyrau."  Yn  Ioan  xvii,  3,  dywedir, 
'  A  hyn  yw  y  byiryd  tragywyddol,  iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig 
"wir  Ddnw,  à'r  liwn  a  anfonaist  ti,  Iesu  Giist.-'  Yn  awr,  gn"lir 
mai  adnabod  Duw  a'i  Fab  Iesu  Grist,  yw  y  bywyd  tragywyddol, 
ac  nid  tlim  araìl  Y  sawl  a  wyddäi  oreu  sydd  wedi  lîefaru  y 
goiriáu,  ac  y  rnae  yn  rhesymol  eu  bnd  yn  wir,  Nid  gwiw  gadael 
opiniynau  dynion  i  gael  y  rinenoriaeth  ar  ddywediad  pendant 
Iesu  Grist :  "  Hyn  yw  y  bywyd  tragywyddol,"  meddai  efe,  "  sef 
iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a  anfonaist  ti, 
lesu  Grist.1'  Trwyr  chwiiio  yr  ysL'rythyrau  yn  mhellach,  gwelir 
yn  Math.  xi,  27,  "  nad  edwyn  neb  y  Tad  ond  y  Mab,  a'r  hwn  yr 
ewyllysio  y  Mabei  ddadgubiio  iddo."  Os  gellir  adwaen  y  Mab, 
deuir  i  adwaeu  y  Tad  befyd  ;  canys  addawa  y  'Mab  ei  ddad- 
^uddio.  O  ganlyniad,  nid  oes  achos  i  neb  ofni  nas  gall  gael 
bywyd  tragywyddol,  ond  cael  adnabyddiaeth  o  lesu  Grist. 

Bellach,  wedi  cael  yr  ysgrythyrau  i  dystiolaethu  mai  adnabod 
y  Tad  a'r  Mab  yw  y  bywyd  tragywyddol,  ac  y  gellir  adnabod  y 
Tad  trwy  y  Mab,  cawn  chwilio  yr  ysgrytbyraa  yn  nesaf,  er  cael 
allan  pa  beth  sydd  i'w  olygu  wrth  adnabod  y  Tad  neu'r  Mab? 
Yn  Math.  xvi,  15 — 19,  gofyna  Iesu  Grist  i'w  ddyscyblion,  ar  ol 
clywed  fod  y  bobl  yn  dweyd  mai  efe  oedd  Ioan  Fedyddiwr,  Elias, 
Jeremias,  neu  uu  o"r  prophwydi,  "  Ond  pwy  meddwch  chwi  ydwyí 
ü  ?  A  Simon  Pedr  a  atebodd  ac  a  ddywedodd,  Ti  yw  Crist, 
Mab  y  Duw  byw.  A'r  lesu  gau  ateh  a  dywedodd  wrtho,  Gwyn 
<jy  fyd  di,  Simon  ìw»  Jonas  ;  canys  nid  ciy  aywaed  a  ddadyudd- 
■iodd  hyn  i  ti.  '"d  fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefnedd.  Ac  yr 
vdwvf  if'ttau  vn  dywedyd  i  ti,  mai  ti  yw  Pedr,  ac  ar  y  yraia  hon 
vv  „.*eiladaf  fy  eglwys  ;  a  phyrth  uffern  nis  gorchfygant  lii."  Yn 
awr,  fe  welir  fod  Pedr  yn  gwybod  yn  ddiammheuol,  mai  Crist 
oedd    Mab   y   Duw    byw  ;    ond   nid   yn  y  ffordd  gyffredin  y  daeth 

'Pedr  i  adnabod  Crist,  eithr  trwy  ddadguddiad  oddiwrth  ei  Dad. 
Fe  wyddai  pawb  mai  "mab  y  saer"  ydoedd,  canys  yr  oedd  cig  a 
gwaed    (neu   ddynion)  yn  medru  dadguddio  hyny;    ond  nid  allai 

•jieb  wyliod  mai  Efeoedd  Mab  y  Daw  byw,  fceb  ddadgoddifld  eglur 
ü'r  nefoedd,   yn  dywedyd,  "  Hwn  yw    fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwa 


y'm  boddlonwyd."  Ar  y  graig  hon  o  ddadguddiad  yr  oedd  Crísi 
yn  inyned  i  adeiladu  yr  eglwys.  Nid  oedd  gwiw  iddo  ei  hadeiladu 
ar  un  sylfaen  arall.  Hon  oedd  "sail  yr  apostoliou  a'r  pro- 
phwydi,"  a'u  sail  hwy  oedd  gwybodaeth  a  dadguddiad. 

Wel,  meddai  rhywun,  os  mai  adnabod  Crist  yn  yr  un  dull  â 
Phedr,  yw  y  bywyd  tragywyddol,  pa  fodd  y  gall  neb  yn  yr  oes 
hon  ei  adnabod,  ac  yntau  yn  y  nefoedd.  Mae  yn  wir  y  dywedir 
raai  adnabod  yw  y  bywyd  tragywyddol,  ond  pa  fodd  y  mae  yn 
bosibl  i  neb  adnabod  Iesu  Grist  yu  y  dull  hyny,  yn  yr  oes  hon, 
pan  nad  yw  üuw  yn  llefaru  o'r  nefoedd  wrth  neb,  Ond  coüed  y 
cyfryw  nad  oedd  yr  Ysbryd  Glân,  neu  y  Dyddanydd  arall,  ddim 
wedi  ei  ddanfon  i'r  byd  y  pryd  hwnw.  Gwaith  yr  Ysbryd  Glân 
oedd  tystiolaethu  am  Iesu  Grist,  mai  efe  yw  Mab  y  Duw  byw 
(Ioan  xy  a'r  xyi);  ac  yn  1  Cor.  xii,  3,  dywedir  "  Ni  all  neb 
ddywedyd  yr  Arylwydd  Jesu  [neu  mai  efe  yw  Mab  y  Duw  byw], 
eit.hr  tiwy  yr  Ysbryd  Glân."  Yr  Ysbryd  hwn  sydd  yn  cyd-dyst- 
iolaetlm  ho;  ysbrydoedd  dyscyblion  Crist,  eu  bod  yn  blant  i  Dduw, 
ac  yn  gyd-etifeddion  â'i  Fab.  Hwn  sydd  yn  egluro  dyfnion 
bethau  Duw,ac  yn  mynegi  o  feddwl  y  Tad  a'r  iMab.  Mae  ffordd, 
ynte,  i  adnabod  mai  Crist  yw  yr  Arglwydd,  trwy  yr  Ysbryd 
<iìân,  heb  achos  i  pdnw  iefaru  ei  hun  o'r  nefoedd.  Mae  y 
l)yd'lanydd  iirall  yp  gwneyd  hyny  drosto. 

Felly,  gwelir  fod  yr  ysgrythyrau  yn  tystiolaethu  mai  aduabod 
Crist  yn  Fab  Duw  yw  y  bywyd  tragy wyddol,  ac  y  gellir  adnabod 
Crist  trwy  yr  Ysbryd  Glân,  yn  ddadguddiadol.  Nid  yw  credu 
yn  Nghrist  yn  ddigon,  oud  rhaid  ei  adnabod  ef  trwy  y  Dyddan- 
ydd  arall.  Dyna  yw  tystiolaeth  yr  ysgrythyrau.  Pau  fyddo 
rhywun  yn  derbyn  yr  Ysbryd  Giân,  y  mae  yn  cael  prawf  mai 
Crist  sydd  yu  ei  ddanfou,  ac  mai  efe  yw  yr  Arglwydd  ;  yna,  yn 
ol  yr  ysgrythyrau,  mae  dyn  ar  y  ffordd  i  fywyd  tragywyddol. 

Yn  awr,  gan  ein  bod  wedi  dyfod  o  hyd  i  ben  pellaf  y  ffordd  i 
fywyd  tragywyddol,  yp  ol  desgrifiad  yr  ysgrythyrau,  cawn  bar- 
hau  i'w  chwilio  yn  mhellach,  í'el  y  gallwn  yn  y  diwedd  ddyfod 
o  hyd  hefyd  i  ddechreu  y  ffordd  gul,  ond  bendithiol  hon,  Yr 
ydym  wedi  dyfod  mor  bell  yn  ol  ar  hyd-ddi,  fel  ag  i  wybod 
mai  yr  Yshryd  Glân  sydd  yn  dadguddio  lesu  Grist  a'i  Dad  ;  ac 
yn  nesaf  cawn  chwiiio  yr  ysgrythyrau  er  cael  gwybod  pa  beth 
yw  yr  Ysbryd  Glân,  a  pha  un  a  ellir  ei  dderbyn  yn  awr  ai  peidio  ,- 
ac  os  gellir,  yn  mha  fodd.     Hhywbeth  yw  yr  Ysbryd  Glàn  a  aij 


ddyfod  o'r  nefoedd  i'r  ddaear,  a  llanw  personau  arni  â'r  hyn 
tyâì  yn  ei  gyfansoddi  ef  ei  hun.  (Act.  ii,  4).  Mae  yr  Ysbryd 
yn  elfen  i  fedyddio,  yn  gystal  â  dwfr  (pen.  i,  5).  Nid  yw  dwfr 
yn  debyg  i'r  ddaear  na'r  awyr,  ond  y  mae'r  tri  er  byny  yn 
sylweddtui  ;  ae  os  yw  yr  Ysbryd  yn  wahanol  i  ddim  a  wyddom 
ni  am  dano,  nid  yw  hyny  yn  un  prawf  nad  yw  yr  Ysbryd 
Glân  yn  sylwedd,  Pa  t'odd  y  gall  dim  lanw  gwagle  ?  sylwedd  yu 
unig  sydd  yn  llanw.  Os  nad  aeth  rhywbeth  sylweddol  i  mewn  i 
demlau  y  dyscyblion  ar  y  Pontecost,  pa  fodd  y  dyweda  Luc 
iddynt  gael  eu  "llanw?"  Hefyd,  os  nad  yw  yr  Ysbryd  Glân 
yn  sylwedd,  pa  fodd  y  mae  Duw  yn  myned  i'w  dywallt  ar  bob 
cnawd,  yn  y  dyddiau  diweddaf ?  a  pha  fodd  y  galiai  neb  wybod 
eu  bod  yn  ei  dderbyn  ?  Pa  fodd  y  gwyddai  Ioan,  ar  ynys  Pat- 
mos,  ei  fod  "  yn  yr  Ysbryd  ar  ddydd  yr  Arglwydd,"  os  nad  oedd 
rhywbeth  sylweddol  yn  ei  amgylchynu  ?  Mae  yn  rhesymol,  ynte, 
fod  yr  Ysbryd  yu  sylweddol,  ac  y  gellir  gwybod  am  ei  bresenoldeb, 
Y'n  awr,  etto,  pa  beth  ywyr  Yshryd  Glân  o  ran  ei  gwydd  a'i 
ẃaîth  ?  Cawn  yr  ysgrythyr  i  ateb.  "  Ond  pan  ddêl  efe,  sef 
Ysbryd  y  gwirionedd,  eí'e  a'ch  tywys  chwi  i  bob  gwirionedd  : 
canys  ni  lefara  o  hono  ei  hun,  ond  pa  bethau  bynag  a  glywo,  a 
jefara  efe  :  a'r  pethau  sydd  i  ddyfod,  a  fynega  efe  i  chwi"  (Ioan 
xvi,  13).  Etto,  "  Eithr  eglurhad  yr  Ysbryd  a  roddir  i  bob  un 
er  llesâd ;  canys  i  un  trwy  yr  Ysbryd,  y  rhoddir  yraadrodd 
doethineb  ;''  ac  i  arall  ymadrodd  gwybodaeth,  ffydd,  dawu  iachau, 
gwneuthur  gwyrthiau,  prophwydoliaeth,  &c.  (I  Cor.  xii,  7  — 10.) 
"  Á'r  holl  bethau  hyn  y  mae  yr  un  a'r  unrhyw  Ysbryd  yn  eu 
gweithi-Rdu,  gan  ranu  i  bob  un  o'r  neilldu  megys  y  mae  yn 
ewylly&io,''  (adu.  11).  Dyna  ydyw  swydd  a  gwaith  yr  Ysbryd 
Glân;  ac  os  na  wna  yr  Ysbryd  y  pethau  yua  yn  awr,  pa  faint 
gwell  yw  neb  o'i  dderbyn  ? 

Y  pẁnc  nesaf  yw,  a  oes  addewid  yn  yr  ysgrythyrau  y  gellir 
derbyn  yr  Ysbryd  Glân  yn  yr  oes  hon  ?  neu,  a  oes  addewid  y 
gall  dynion  gael  eu  "  bedyddio  â'r  Ysbryd  Giân,"  neu  eu  "  genì 
o'r  Ysbryd,''  yn  yr  oes  hon  ?  Os  oes  ö'oidd,  y  mae  yn  werth 
chwilio  yr  ysgrythyrau  i  gael  gafael  ynddi ;  o  herwydd  heb  dder- 
byn  yr  Ysbryd,  nis  gellir  adnabod  y  Tad  a'r  Mab  ;  ac  heb  eu 
hadnabod  hwy,  nis  gellir  cael  bywyd  tragywyddol.  Profa  Pedr 
(yn  Act.  ii,  38,  39),  fod  yr  addewid  yn  cyrhaedd  yr  oes  hon  . 
dywed,  "  A  chwi  a  dderbyniwch  ddawu  yr  Ysbryd  Glàn  j    canys 


i  chwi  mae  yr  addewid,  ac  i'ch  plant,  ao  i  bawb  yn  mhelt,  cynnifer 
ag  a  alwo  yr  Arglwydd  eiu  Duw  ni  ato."  Gwelir  wrth  hyn  fod 
addewid  i  bawb  yn  mhell  o  dderbyn  yr  un  Ysbryd  ag  a  dderbynid 
ar  ddydd  y  Pentecost,  i'r  dyben  o  fedyddio  pawb  trwy  yr  un 
Ysbryd  yn  un  corff  (1  Cor.  xii,  13),  yn  ol  addewid  Ioan  a  Christ 
yn  Math.  iii,  11 ;  ac  Act.  i,  5.  Os  yw  bedyddio  a  geni  o  adwfr 
i  bárhau  yr  un  fatli  er  acbub  dyn,  mae  yn  rhaid  fod  y  bedyddio 
a'r  geni  oV  YshrydS  barhauyruu  fath  hefyd  ;  ac  o  ganlyniad, 
mae  yn  rliaid  i  ddynion  dderbyn  yr  Ysbryd  yn  yr  un  dull  yn 
awr  ag  yn  J'r  aroser  gynt,  otiide  ni  allant  fyned  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw.  "  Un  Ysbryd"  sydd,  a  hwnw  fel  Duw,  yn  ang- 
byfnewidiol. 

Wel,  yute,  os  oes  addewid  yn  yr  ysgrythyrau  i  gael  yr  Ysbryd 
Glân  yn  y  dyddiau  hyn,  tebygol  yw  befyd  eu  bod  yn  dangos  y 
fibrdd  i'w  dderbyn;  a'r  ffordd  i'w  dderbyn  ef  yw  y  ffordd  i 
dderbyn  y  bywyd  tragywyddol.  Chwiliwn  yr  ysgrythyrau,  ynte  ; 
a  chawn  weled  yn  Act.  viii,  14 — 19,  yr  ymadroddion  hyn  : — "  A 
phan  glybu  yr  apostulion  yn  Jerusalem,  dderbyn  o  Samaria  air 
Duw,  hwy  a  anfònasaht  atyut  Pedr  ac  Ioan :  y  rhai  wedi  eu 
dyfod  i  wared,  a  weddiasant  drostynt,  ar  iddynt  dderbyn  yr 
Ysbryd  Glân  (canys  etto  nid  oedd  efe  wedi  syrthio  ar  neb  o 
honynt;  ond  yr  oeddynt  yn  unig  wedi  eu  bedyddio  yn  enw  yr 
Arglwydd  lesu).  Yna  hwy  a  ddodasant  eu  dwyìaw  arnynt,  a 
hwy  dderbyniasant  yr  Ysbiyd  Glân.  A  phan  welodd  Sioion 
mai  trwy  osodiad  dwylaw  yr  apostolion  y  rhoddid  yr  Ysbryd 
Glân,  efe  a  gyunygiodd  iddynt  arian,  gan  ddywedyd,  Rhoddwch 
i  minnau  hefyd  yr  awdurdod  hon,  fel  ar  bwy  bynag  y  gosodwyf 
fy  nwylaw,  y  derbynio  efe  yr  Ysbryd  Glân."  Etto,  yn  Act.  xix, 
6,  dywedir,  "  Ac  wedi  i  Paul  osod  ei  ddwylaw  arnynt,  yr  Ysbryd 
Glân  a  ddaeth  arnynt ;  a  hwy  a  draethasant  â  thafodau  ac  a 
brophwydasant."  Fe  welir,  fel  y  gwyddai  Simon  yn  bur  dda, 
mai  trwy  osodiad  dwylaw  yr  apostolion  y  mae  derbyn  yr  Ysbryd, 
ac  nad  gwiw  i  neb  osod  dwylaw  heb  yr  "  awdurdod''  yn  eì 
feddiant,  yr  hon  ni  ellir  ei  meddiannu  ag  arian,  o  herwydd  mai 
rhodd  Duw  ydyw.  Yn  awr,  yr  ysgrythyrau  sydd  yn  tystiolaethu 
y  pethau  hyn  ;  ac  os  yw  Cristionogion  y  wlad  yn  gysson  â  hwy 
eu  hunain,  dylent  gredu  eu  Beibl,  beth  bynag.  Os  dywed 
rhywun  yn  y  fan  hyn,  nad  oedd  neb  ond  apostolion  yn  gosod 
dwylaw  yn  yr  amser  gynt,  darlleued  y  cyfryw  yr  hanes  (yn  Act' 


8 

jx,  17)  am  Ananias  yn  gosod  ei  ddwylaw  ar  Saul,  fel  y  llenwid 
ef  â'r  Ysbryd  Glân.  Niá  oes  neb  yn  cyfrif  bod  Ananias  yn 
apostol  ;  ac  felly  mae  yn  rhesymol  fod  gallu  gan  yr  henuriaid 
yr  un  fath,  onide  buasai  anghen  i  apostol  fod  yn  mhob  cangen 
o'r  eglwys,  er  gosod  dwylaw  ar  y  bedyddiedigion.  Nid  oedd  dim 
yn  nwylaw  yr  apostolion  a'r  hennriaid,  yn  wahanol  i  ddwylaw 
dynion  ereill,  ond  yn  unig  eu  bod  yn  dal  agoriadau  teyrnas 
nefoedd,  ac  yn  meddu  awdurdod  i  ollwng  i  mewn  a  bwrw  allan' 
Hwynt-hwy  yw  y  rhai  sydd  yn  sefyll  wrth  y  porth  cyfyng  i 
dderbyn  pawb  i  mewn  i'r  ffordd  gul  sydd  yn  arwain  i  fywyd 
tragywyddol.  Nid  oedd  yr  apostolion  yn  gosod  eu  dwylaw  ar 
neb  er  derbyn  yr  Ysbryd  Glân,  os  na  i'yddent  wedi  eu  bedyddio 
â  dwfr  yn  flaenorol,  fel  y  gallwn  weled  trwy  chwilio  yr  ysgryth- 
yrau.  Rhaid  geni  o  ddwtr  yn  flaenorol  i  eni  o'r  Ysbryd,  os  na 
wna  Duw  eithriad,  fel  y  gwnaeth  i  deulu  Cornelius,  er  symud 
rhagfarn  yr  Iuddewon  yn  eu  cylch.  Nid  yw  eithriad  byth  i'w 
chymmeryd  yn  rheol.  Y  rheol  yw  hon,  "  Oddieithr  geni  dyn 
o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd,  ni  ddichon  eíe  fyned  i  mewn  i  deyrnas 
Dduw  ;''  sef  bedyddio  a  dwfr  yn  gyntaf,  ac  â'r  Ysbryd  Glân  ac 
a  thân  wed'yn. 

Yr  ydym  erbyn  hyn,  trwy  chwilio  yr  ysgrythyrau,  wedi  myned 
mor  bell  yn  ol  ar  hyd  fFordd  y  bywyd  tragywyddol,  nes  dyfod  at 
y  porth  cyfyng  cyntaf,  sef  bedydd  dw.fr,  yr  hwn  sydd  yn  arwain 
i'r  ail,  ac  yn  mlaen  ar  hyd  y  ffordd  gul,  sef  fl'ordd  y  bywyd. 
Mae  swyddogion  mewn  awdurdod  wrth  y  porth  hwn  hefyd  fel 
y  llall,  a  chanddyut  allweddau  er  gollwng  i  mewn.  Y  porth 
hwn  yw  y  mwyaf  diystyrllyd  a  berthyn  i'r  deyrnas  yn  ngolwg 
dynion,  ac  ychydig  iawn  sydd  yn  dewis  myned  i  niewn.  Yu 
hwn  y  mae  geni  o  ddwfr  yn  cymmeryd  lle,  er  parotoi  i  eni  o'r 
Ysbryd.  Yn  y  porth  yma  yr  oedd  Iesu  Grist  pan  yn  yr  afon 
gyda  Ioan,  yr  hwn  oedd  y  porthor  ;  canys  y  mae  yn  ysgrifenedig 
«'  Iddo  ef  yr  agorodd  y  porthor,  a'r  defaid  a  glywsant  ei  lais." 
Jlae  y  porth  hwn  yn  rhyddhau  pawb  o'u  pechodau;  oblegid 
dyweda  Pedr,  "  Edifarhewcb,  a  bedyddier  pob  un  o  honnch  yn 
enw  Iesu  Grist,  er  maddeuant  pechodau  ;  a  cbwi  a  dderbyniwch 
ddawn  yr  Ysbryd  Glân  (Act'.  ii,  38).  Etto,  dywed  Ananias  wrth 
Saul,  "  Cyfod,  bedyddier  di,  a  golch  ymaith  dy  bechodau,  gan 
alw  ar  enw  yr  Arglwydd"  (Act.  xxii,  16) ;  ond  "  nid  bwrw 
yraaith   fudreddi   y  cnawd,  eithr  ymateb  cydwybod  dda  tuag  a$ 


'Dduw,''  trwy  wneuthur  ei  ewyllys  ef.  "  Bedydd  edlfeirweh,  er 
maddeuant  pechodau"  yw  yr  unig  fedydd  a  ordeiniodd  Duw  ;  a 
ehan  fod  edifeirwch  yn  gyssylltiedig  anwahanol  â  bedydd,  nis 
gellir  bedyddio  babanod,  oblegid  na  allant  edifarhau,  ac  ara  nad 
ydynt  wedi  pechu  yn  erbyn  neb.  "  Un  bedydd"  sydd,  a  rhaid  i 
hwnw  gael  ei  weinyddu  gan  un  sydd  yn  gwybod  ei  fod  yn  was 
cyfreithlawn  i  Dduw,  ac  wedi  ei  alw  ruegys  Aaron.  Nid  yw 
trochiad  yn  fwy  o  fedydd  na  thaenelliad,  os  na  fydd  y  gweinydd- 
wr  yn  uieddn  awdurdod ;  ac  fe  welir,  trWy  cbwilio  yr  ysgrythyrau, 
i  Paul  fedrddio  y  deuddeg  yn  Ephesus,  yr  ail  waith,  o  herwydd 
nad  oedd  eu  bedydd  cyutaf  wedi  ei  weinyddu  gan  was  ordeiniedig. 
(Gwel  Act.  xix,  1 — 7).  Pe  buasent  wedi  eu  bedyddio  gan  Toan, 
neu  ryw-  was  awdurdodedig  arall,  ni  fuasent  yn  anwybodns 
yn  nghylch  yr  Ysbryd  Glân  ;  cauys  ni  anghofiai  loan,  nac  un 
o  weision  Duw,  i  ddweyd  wrth  bawb  am  dano.  Yr  oedd  dweyd 
am  dano  yn  brif  orchwyl  iddynt  oll  ;  canys  hebddo  nis  gallai 
neb  gael  ei  achub.  (Mathew  iii,  1J).  Nid  yw  yn  rbesymol  ì 
feddwl  na  chafodd  y  deuddeg  hyn  eu  bedyddio  yn  iawn  o  ran  y 
dull ;  a  rhaid,  gan  hyny,  mai  yr  awdurdod  oedd  yn  eisien.  Ni 
ddanfonodd  Duw  un  oM  weision  erioed  i  "  eni  o  ddwfr,"  heb 
orchymyn  iddo  hefyd  hysbysu  am  y  M  geni  o'r  Ysbryd."  Os  myn 
i-hywrai  chwilio  yn  fanylach  ynghyich  y  pwnc  hwn,  darllenent 
ein  traethawd  ar  Fedydd,  Yn  awr,  dyma  ni  wedi  dangos,  yn 
íyr,  y  porth  cyfyng  sydd  yn  myned  i  mewn  o  deyrnas  y  tywyll- 
wch  i  deyrnas  y  goleuni ;  ac  mae  yn  rhaid  mai  hwn  yw  dechreu 
y  ffordd  i  fywyd  tragywyddol. 

Ond  cyn  y  gall  neb  gael  ei  fedyddio,  neu  ei  eni  o  ddwfr,  ro«e 
yn  ofynol  fod  ynddo  rhyw  gymhwysder  i  hyny,  onide  gallai 
pawh  gael  myned  i  mewn.  Yn  nheyrnas  y  tywyllwch  y  maeiit 
oll  yn  bechaduriaid  gwrthryfelgar  yn  erbyn  Duw,  am  nad  ydyrit 
yn  ufyddhau  iddo  ;  eithr  am  blant  bychain,-dywedwn,  fel  Iesu 
Grist,  "  Eiddo  y  cyfryw  rai  yw  teyrnas  nefoedd.''  Ni  orchym- 
ynodd  Iesu  eu  bedyddio  hwy,  eithr  gadawodd  esianipl  i'w  ben- 
dithio ;  a  dylai  pawb  sydd  yn  credu  yr  ysgrythyrau,  ac  yn  eu 
chwilio,  ei  ddilyn  ef  yn  mhob  peth.  Wel,  ynte,  dangosa  yr 
ysgrythyrau  y  rhaid  i  bob  dyn  edifarhau  cyn  y  gellir  ei  fedyddio. 
"  Edifarhewch,''  meddai  Ioan,  "a  dygwch  ífrwytbau  addas  ' 
edifeirwch  ;"  •'  a  hwy  a  fedyddiwyd  ganddo  ef  yn  yr  Iorddonen, 
gan   gyffesu    eu    peohodau"  (Matb,   iii,  1 — 8).     "  Edifarhewch'" 


n 

Diweddaf.     Mae  roiloedd  wedi  gwneutliur  felly  yn  yr  oea  lion,  ac 
wedi  dyfod  i  wybodaeth  o'r  gwírìonerld. 

Mae  pregethwyr  y  Saint  o  ddanfoniad  Duw,  ac  nid  ydynt  yn 
"  efengylu  dim  yn  amgen  :"  am  hyny,  creded  pawb,  edifarhaent, 
a  bedyddier  hwy  er  maddeuant  pechodau,  fel  y  gallont  dJerbyn 
yr  Ysbryd  Glan,  fel  y  gallont  adnabod  yr  Arglwydd  Iesu,  ac  fel 
y  dadguddio  yntau  ei  Dad  iddynt;  canys  "  hyn  yw  y  bywỳd 
tragywyddol,  iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a 
anfonaist  li,  Tesu  Grist." 


Lhwbr  cul  yw  ffordd  y  bywyd, 

Llwybr  croes  i  Iwybrau'r  byd  ; 
Cyfyng  yw  y  porth  sydd  iddo — 

Dyfrllyd  fedd  yw'r  maint  i  gyd. 
Trwy  y  dwfr  golchir  pechod, 

Trwy  yr  Ysbryd  gwneir  ni'n  blant, 
A  thrwy  deithio  ffordd  y  bywyd 

Y  gorchfygwn  bob  rhyw  chwant. 

Trwy  yr  Ysbryd  tnae  adnabod 

Duw  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist, 
'Rhyn  yw'r  bywyd  tragywyddol 

Sydd  yn  lloni'r  mwyaf  trist. 
Pwy  6y'n  dewis  derbyn  bywyd  ? 

Doed  at  Grist  i'w  gael  trwy  ffydd  l 
Pwy  fỳn  aros  raewn  caethiwed, 

Tra  y  gellir  dod  yn  rhydd  ? 


ÍUHN    1)AV1S,   AEORAFFYBB,  M  KRTH  YR-T  VUT1  Li 


